
ni Ol<zcynmó4on 




$6 ^ ^ feo 'S&á ?y’i 





























1 


RÆÐUR, 

íluttar við útíor 


GUÐNA HALLGRÍMSSONAB, 

sáttanefndarmanns og hreppstjóra. 


Gefnar út 

að tilhlutun og á kostnað ekkjunnar. 


O ^ , /// x 




Beyhj avíh. 

Prentaðar í prentsraiðju landsins af H Helgasyni. 

1 8 4 9 . 








■ 


























* 





















* 1 


• . '4 , 

* •* - 



















I. 


H1JSKTEÐJA, 

flutt að Ljósavatni 13. dag júnímánaðar 1848, 
af prófasti Kalldóri IJjörnssynI. 


Vjer höfum nú að vísu hryggð, elskuðu, nálægu 
vinir! Jjví J)að er einkenni ástarinnar, að syrgja vin 
sinn dáinn; en samt megum vjer [lakklátir viður- 
kenna, að gleðileg umskipti eru orðin fyrir vorum í 
drottni burtsoínaða ástvini, sem hjer livílir nú and- 
vana á fjölinni í náklæðum sínum; því skeiðið er 
runnið á enda og hnossið höndlað, stríðið unnið og 
lífsins vegsamlega kóróna fallin honum í sigri hrós- 
andi trúarskaut. Allt er nú kyrrt og rólegt; ekkert 
andvarp nje vein heyrist frá hinu aðþrengda, [)jáða 
brjósti; til íulls og alls er ljett orðiö íyrir því. Lengi 
höfðu Jtjáningarnar bannað hjartanu værð og augun- 
um blund; en sjáið, vinir! nú er ró fengin, vært 
blundað, og hann vaknar ekki framar til áþjánar 
lífsins; J)ess óskum vjer ekki heldur; vjer viljum 
ekki vekja hann. En vjerætlum nú grátandi glaðir 
að fylgja honurn hjeðan úrhúsi J)essu til helgidóms- 
ins; J)ar á hann að dvelja um stund, unz Jrjónn trú- 
arbragðanna vígir hann til liinnar tryggu og löngu 
hvíldar á móðurskauti. En, þó vjer fylgjum honum 


1 


A- 








m 


4 

núna i kirkjuna, [>á munu ekki hinar helgu hvelf- 
ingar endurkveða hans fögru rödd, er svo opt áöur 
hljóinaöi f)ar liátt og kröptuglega til lofgjörðar guðs; 
en því fegur og betur mun hans ódauölega anda , 

láta lofgjörðin í andanna sæla samfjelagi fyrir stóli 
guðs og lambsins, þegar hann lítur til baka yfir þá 
visdómsfullu og gæzkuríku vegu, sem hinn algóði 
faðirinn leiddi hann á til takmarksins, og með himn- 
eskri söngsnilld, með himneskum þakklætis og auð • 
mýktar tilfinningum gjörir orð skáldsins að sínum: 
„Allsherjar guð! jeg þakka þjer þeigið lán allt, sem 
veittir mjer“. Já, hjeðan ertu nú til burtfarar búinn, 
sálaði, sártharmaði vinur vor! hjeðan úr þessuhúsi, 
hvers vStoð og stytta, heiður ogsómi, höfuð og herra 
þú lengi hefur verið; hjer upplukust fyrst augu þin 
til að vSjá ljósið, og hjer lukust þau loks fyrir birtu 
þess; hjer blundaðir þú í fyrsta og hinsta sinni; hjer 
hefur þú borið hita og þunga dagsins; hjer hefurþú 
opt mæðzt fyrir brjóstinu, og aptur blásið mæðinni; 
hjer hefur þig tíðum sótt þorsti og þörf endurnær- * 

ingar, hjer liefur líka guð gefið þjer margan svala- 
drykkinn, marga saðninguna; hjer hefur löngum 
vinna lífsins þreytt þig, og aptur endurnærandi blund- 
ur á ástarinnar blíða skauti ljett af þjer lúanum; 
hjer hefur þú grátið og glaðzt; hjer gaf guð þjer 
efni og vilja til að svala hinum þyrsta ferðamanni, 
seðja hinn hungraða ogklæða hinn nakta; hjer hafa 
hrellingar lífsins slegið þjer inarga harma-æðina, en 
guðleg hugsvölun aptur stillt liana; hjer hefur þú 
notið yndis og ástúðar af vinum þínum, en hjer hef- 
ur líka hjarta þitt særzt af ástvina missi og söknuði; 
hjer hefur guð blessað þig og þína, og hjer hefur * 

þú þakkað honum fyrir það; hjer Ijetguð þig reyna 
það, að hann elskaðiþig; því að hjer lagði hann á þig 
krossinn, og færði þjer heim sanninn um það, að oss 



byrjar í gegnum margar lirellingar að ganga inn í 
guðs ríki; hjer ljet hann líka mátt sinn fullkomnast 
í og með [>jer, til að bera með háleitum sálarkjark, 
stöðuglyncli og þrautgóðri von f)að, sem honum 
þóknaðist á |)ig að leggja, svo að reynsla tróarþinnar 
yrði dýrmætari, en raun gullsins. Já, vel oghetju- 
lega barðist þú í hinni síðustu ströngu og löngu or- 
ustu lífsins, en þú stóðst ekki heldur einn uppi; því 
trúar - og vonar - sjón þín horfði stöðugt til hans, sem 
lofaði að vera með sínum allt til enda veraldar, til 
hans, sem fullkomið bana-orð bar aí konungi skelf- 
ingarinnar, og leiddi í ljós lífið og ódauðlegleikann. 
jþað leit svo út, sem kraptur eptirkomandi aldar og 
öfl hins eilífa lífsins hreifðu sjer ineð því meiri 
dáð í þinni þrekmiklu sálu, því þyngra sem þjáning- 
arnar lögðust á ytra manninn og veiktu hann, og 
nú gefst þjer líka undir — sú er ósk og von vor 
vina þinna — að umlirtaka með postulanum: „Jeg 
hef góðri baráttu barizt, skeiðið hlaupið, trúnni hald- 
ið, en nú gefur mjer endurlausnari minn, sem jeg 
sampíndist með, kórónu rjettlætisins 64 ; og vjer ást- 
vinir þínir lofum líka og vegsömum miskunsemd- 
anna föður, sem hefur þjer sigurinn gefið fyrir Jes- 
úm Krist. Vjer þráum þig að sönnu og söknum 
þín, en samfögnum þó heill þinni, af því vjer elsk- 
um þig; afhjarta óskum vjer þjertil hlessunar með 
umskiptin, undir eins og vjer þökkum þjer fyrir 
það, hvílíkan sóma- og dugnaðar - mann þú vottaðir 
þig í voru fjelagi; fyrir það, hvað skyldurækinn, 
vandaður og alúðarríkur þú varst í þeirri köllun, 
sem þú varst kallaður í. Vjer geymum og hlessuin 
nafn þitt, sálaði vinur vor, Guðni Hallgrímsson! með 
þakklátri endurminningu í hjörtum vorum, livar hún 
mun lifa, meðan þau bærast í brjóstum oss. En 
einkum er það þó hin harmþrungna ekkja og hinn 


6 


« 


ljúflyndi sontir þinn 9 sem a5 skilnaði færa þjer í 
fórn heitustu þakklætis og elsku tár fyrir þa?), hví- 
líkur þú varst þeimílífinu, sem ljúfiir og umhyggju- 
sarnur, trúfastur og ástríkur ektamaki og faðir; þau 
finna til þess, hve niikiö þau liafa misst, er þau sáu 
þjer á bak, þó aft líkindum hún ekki síóur; en það 
gjörir ljúf saknaðartárin, að þjer líður vel, og f>au 
vilja líkjast þjer í jþví, að bera reynsluna með stöð- 
uglyndi, von og trú. 

En líka mundi nú hinn sálaöi vinur vor, undir 
eins og liann kveður þetta sitt elskaða hús og ást- 
vini sína, ef hann gæti látið yður heyra og skilja 
mál sitt, þakka yður öllum, sem hafið Ijett honum 
mæðu lífsins; þakka yður einkum og sjer í lagi 
alla þá aðhjúkrunar-alúð, sem þjer hafið vottað hon- 
um í hans ströngu og löngu sjúkdómsneyð; og 
einkum þjer, sinni eptirþreyjandi ekkju, mundi hann 
langtum innilegar, en jeg fæ orðum að komið, þakka, 
að vísu alla sambúðar-ástúðina^ en sjer í lagi hverja 
vökustundina, sem þú lagðir á þig við banabeö 
hans; sjerhverja aðhjúkrunar-tilraunina, hvert blíöu- 
atlotið, er þú leitaðist við að gleðja og endurnæra 
hann með; sjerhvert huggunar-orðið, sem þú hefur 
mælt við liann; sjerlivert meðlíðunar og hluttekn- 
ingar tárið, sem þú hefur fellt hans vegna; sjer- 
hvert andvarpið, sem þú hefur fórnað fyrir hann í 
hæðir miskunsemdanna; já, fyrir allt þetta blessar 
hann þig nú, lieim kominn til ykkar og allra vor algóða 
föður; þaðan hugsar liann víst ofan til þín og allra vor; 
þar bíður hann sæll og glaður þeirrar stundar, þeg- 
ar lionum veitist að sjá þig aptur í hinum dýrölegu 
heimkynnum hins eilífa kærleika; þá verður gleði 
hans og þín fullkomin, og enginn getur tekið hana 
frá ykkur; þar verður líka fleiri vinum að fagna. 

Æj, farðu þá vel, sálaði vinur vor! hjeðan úr 





• • 


7 

húsi þessu til helgidómsins; vært soti dupt þitt, en 
friður guðs og blessun livíli yfir andaþínum; misk- 
un og friður hans yfir oss öllum ; andi huggunar í 
hjörtum allra þeirra, sem nú syrgja látinn ástvin. 
En einkum lát [)ú, eilífi faðir gæzkunnar! lindir himn- 
eskrar hugsvölunar með guðdómlegum endurnæring- 
ar-krapti streyma inn á hjartans tilfinningar ekkjunn- 
ar, sem nú grætur það, er hún átti kærast á jörðu. 
Vertu hennar ljós og lífskraptur til að líða þolin- 
móðlega, biðja óaflátanlega, ogvæntaþíns hjálpræð- 
is stöðuglega. Láttu stjörnu vonarinnar, sem einn- 
ig ljómar yfir leiðum hinna dauðu, leiptra fagurt fyr- 
ir hennar áfram - mænandi sálarsjón; láttu hana 
renna henni upp æ fegri með hverjum aflifuðum æfi- 
degi og allra fegurst að kveldi hins síðasta; láttu 
hana lýsa henni í gegnum öll hennar sorgar og ein- 
stæðings, já, loksins gegnum dauðans myrkur inn á 
land sælunnar, þar sem von hennar, samfundanna 
sæla von, nærsinni eilífu uppfyllingu hjá þjer, guð 
vonarinnar! Guð veiti oss fyrir Jesíim Krist að finn- 
ast þar og samfagna. Amen! 




8 



Fáeiti orð, 

töluð af presti Jónt Kristjánssyni 
í Ljósavatns-kirkju, 13. d. júním. 


Hjer í f>ínu húsi, himneskifaöir! yiljum vjer hyggja 
af harmi vorum, minnugir þess, að, hvort sem vjer 
lifum eöa deyjum, f)á erum vjer í húsi föður vors; 
styrkir í trúnni viljum vjer hyggja af harmi vorum, 
og af klökkum hjörtum flytja þjer, himneski faöir! 
lofgjörð og bæn: lofgjörð fyrir það, að „þaö er full- 
komnað a , heit drottins vors Jesú Krists er fullkomn- 
að við þennan bróður vorn og vin, sem vjer sjáum 
hvar lagður er: „Komið til mín, þjer, sem erfiði 
þjáizt, og mæðizt undir þungum byrðum! jeg skal 
gefa yður hvíld. u Eins og blíður og fagur dagur hef- 
ur hrundið á burt kólgum og stríðvindi liðins tíma, eins 
hefur guð friðarins hastað á bylji þjáninga hins 
framliðna, og leyst hans mædda anda frá þrautum 
og baráttu; því hann fetaði í fótspor endurlausnara 
síns og friðþægjara, og við þjáningar er liann full- 
komnaður í allri þolinmæði, þori og styrkleika til 
sællar erfðar heilagra í ljósinu. 

Vjer sjáum, hvar hann er lagður, og kveðjum 
hjer aðsinni þájarðnesku mynd; en innan lítils tíma 
viljum vjer aptur veita henni þá seinustu þjónustu, 
og fylgja til hinstu hvíldar hennar, tregandi, en 



9 


þakklátir fyrir starfsamt og uppbyggilegt lífmanns- 
ins, hvers andi er þegar fluttur til dýrðlegs fagnað- 
ar, og farinn írá oss á fögrum vængjum morgun- 
roðans til æðri andlegrar starfsemi, þakklátir við þig, 
faðir! sem veitir oss allt gott, ervjer þiggjum; því 
frá þjer kemur öll góð og fullkomin gjöf. 

Guð friðarins! gefðu oss þinn frið og blíða hugg- 
un í vor saknandi og sorgmæddu hjörtu. Láttu oss 
með þreki kristilegrar trúar getajnælt: „Far þú í friði 
til bústaða friöarins, vor sæli framliðni bróðir!“ og 
hverfa svo hjeðan með öruggri trú, svo á oss ræt- 
ist: „Sælir eruþeir, semharma; þvíþeir skulu hugg- 
ast. a Ó! innan lítils tírna huggar þú oss alla, guð 
allrar huggunar! Hjá þjer, í þínum fögnuði, syrgir 
ekki vinur vin, ekki barn föður, nje trúlynd og blíð 
kona ástríkan mann. 

Friöar og blessunar guðs árnum vjer þjer, fram- 
liðni vinur! Sendu oss, eilííi kærleikur! huggun, 
frið og blessun. Amen! 




10 


III. 

LÍHBÆÐl, 

flutt í Ljósavatns-birkju, 19. dag júním., 
af prófasti Hallflóri líj örnssyni. 


l»aö virftist nokkuð undarlega til orða tekið, þegar 
svo er að kveðið, að betra sje að koma í hryggðar- 
en gleði-húsið; en samt er óhætt að fullyrða, að 
orð þessi sjeu sannkveðin; {)ví hollast er það fyrir 
skynsemigædda skepnu guðs, að vitja þangað, sem 
ríki skynseminnar gefst undir að úthreiðast og eflast, 
þangað, sem rólegur athugi spekir sálina, og mað- 
urinn hlýtur rjett ósjálfrátt að verða lirærður og 
knúður til að varpa skoðandi hugsjón yfir og inn í 
sitt eigið ástand; hollara víst, en að koma þangað, 
sem manni gefst tilefni til að eyða lífinu í ýmisleg- 
um skemmtandi og glepjandi útvortis hjegóma; því 
hið sanna líf vort er fólgið innra með oss í helgidómi 
samvizkunnar, í djúplægustu tilfinningum hjartans, 
og i andans æ heinni og hraöíleygari upplyptingu 
til andanna föður, og þessu háleitara, þessu eig- 
inlega lífi voru veitist næring, fjör og afl við guð- 
rækilega komu og dvöl vora í húsi hryggðarinnar; 
þar verður fyrir oss alvara lífsins, og öllum oss er 
það einkar hollt og gott, að spekjast og gagntakast 
af alvöru þess, að geta sjeð, hvað sje það eina, sem 
óhætt er fyrir að hlíta til hugsvölunar og styrking- 
ar á tíma neyðar og hrellingar. Vjer verðum þess bráð- 
um vísir, að þennan dug er að þakka trúarbrögðun- 
um, eða hann er i nákvæmasta sambandi við þau; vorri 




II 



liræröu hugsjón verður þab Ijóst, ab kraptur sá 5 sem 
fær manni verbugrar stabfestu, kemur ab ofan frá 
kraptarins og styrkleikans guði, sem lætur þá ekki 
sakna síns alvolduga fulltingis, er í Jesú nafni leita 
þess meb trúabri bæn, sem vegna lausnarans væntir 
alls góbs lijá miskunsemdanna algóba föbur, væntir 
vegna hans fyrirgefningar syndanna og hins eilífa 
lífsins; því þessi kristna von verbur að fylgja bæn- 
inni upp ab hásæti gubs meb innilegu trúnaðartrausti, 
ef liimneskt hugrekki og friður á aptur ofan af hæb- 
um miskunarinnar ab geta streymt inn á tilfinning- 
ar hins bibjandi, hrærba hjarta, og varðveita það í 
lians kærleika; og þar sem þetta hugarfar verbur 
fyrir oss í liúsi hryggbarinnar, svo að öíl gubs-rík- 
is og hins eilífa lífsins yirbast meb dásamlegum 
krapti lireifa sjer og fullkomnast í veikleikanum, 
þá megum vjer vcra vissir um, að þar sje bebið í 
Jesú nafni, og hljótum jafnframt að sannfærast um 
þab, ab vjer eigum ab bibja í þessu sama blessaba 
nafni, til þess ab fá harizt hraustlega í orustu lífs- 
ins og borið úr b^tum sigurinn. Jannig gefst oss 
undir í húsi hryggbarinnar, að hefja anda vorn til 
gubs og endurlausnarans, til himinsins og eilifbar- 
innar, og er þab oss óvibjafnanlega dýrmætur ávinn- 
ingur; vjer finnum, ab þeim alvarlegu stundum, sem 
vjer dveljum hjer, verjum vjer lianda hinum tign- 
ari hluta vcru vorrar; hjer verbur það ljóst fyrir 
skobun andans, og áhrifamikib fyrir tilfinningu hjart- 
ans, ab vjer ásamt öbrum lífsins förunautum vorum 
erum í sambandi vib hinn æbra heim, hvar allt það, 
sem hjer grúfbi dimman og hryggðin yfir, mun í feg- 
urstu birtu breiba sig út fyrir skobandi abdáun hins 
sæla anda á frjálsari og háleitari sjónarstöbvum; það 
herðist á ástar og sameiningar böndunum milli vor 
og vorra harmandi systkina; lindir hluttekningar og 


12 


meftlíðunar opnast í djúpi sálarinnar og streyma með 
blíðri viðkvæmni gegnum allar hjartans tilfínningar, 
svo vjer finnum af alvöru til þess, að oss hafi orð- 
ið það fyrir góðu, að koma í hús hryggðarinnar. Og í 
þaðerum vjer núna komnir, iiálæguvinir! af þvívjer 
álítum hollt og gott og nauðsynlegt fyrir hjörtu vor, 
að koma hingað í hryggðarhúsið til að gráta með 
grátendum; til að geta látið úti og tekið við hug- 
svölun; til að votta hjartans hluttekningu vora syrgj- 
andi ættingjum og ástmönnum vors sálaða vinar, 
livers jarðnesku leifar nú í dag eiga að leggjast á 
móðurskaut til hinstu hvíldar, einkum sártharmandi, 
eptir-þreyjandi ekkju hans, sem nú horfir grátandi 
saknaðar - auga eptir þeim vininum, sem hún átti 
dýrmætastan á jörðu, ástríkum, umhyggjusömum, 
þrautgóðum, ánægjulegum ektamaka, og syninum, 
sem tregar skyldurækinn og góðan föður. En það 
eru ekki einungis ekkjan og sonurinn, ekki að eins 
ættmenn hins framliðna, sem harma hann látinn, 
heldur allir vjer, fjelagsbræður og vinir hans; vjer 
finnum með innvortis sársauka til þess, og heiðrum 
moldir hans, eins og skylt er, með þeirri játningu, 
að við fráfall hans hafi mikið skarð orðið fyrir skildi 
lijá oss; því, þó liann væri kominn nokkuð yfir mið- 
aldurs skeið, var samt enn þá mikils góðs von fyr- 
ir fjelag vort af hinum hyggna, starfsama og þrek- 
mikla manni, ef honum hefði auðnazt lif með heilsu. 
Já! það eru ekki einungis ættmenn, vinir og fje- 
lagsbræður, sem nú eru snortnir saknaðarhryggðum; 
þetta lieilaga hús, sem hvelfir sjer ofan yfir hryggð- 
arsamkomu vora, það tregar eiganda sinn, sem veitti 
því forstöðu, sem með sómasamlegri skyldurækt 
hjelt upp á það, prýddi það, gætti í því góðrar reglu 
og gjörði hinar helgu tíðir þess fagrari, áhrifameiri 
og inndælli með sinni snjöllu og lagsælu röddu. — 


En, þóhjer sje níi sannnefnt hryggðarlnis, J)á er hin- 
um algóða, eilífa miskunseiiulanna föður svo fyrir 
að J>akka, aö vjer, sem birt hefur fyrir augum af 
fagnaðarerindi Krists, eigum J>ann sæla kost, að geta 
eygt í gegnum dimmu hryggðarinnar Ijós yfirgnæf- 
andi fagnaðar að baki skugga dauðans og grafar- 
innar; rjettlætissólin, sem iljósleiddi lífiö og ódauð- 
leikann, breiðir birtuna yfir sjóndeildarhring vorn og 
veg lífsins, svo aldrei J)arf að verða til skaða dimmt 
á oss, ef vjer sem rjettir sólfylgjendur snúum að 
lienni vorum andlegu skilningsaugum. Vjer syrgjum 
J)ví ekki, sem þeir, er enga von hafa;J)ví von eilífs lífs, 
sem fullvissar um eilífa heill hinna framliðnu vina 
vorra, er í drottni deyja, og sæla samfundi síðar 
meir, gjörir oss saknaðarsorgina bærilega. „Ef að 
þjer elskuðuð mig, sagði Jesús forðum viðlærisveina 
sína, J)á gledduzt |>jer af því, að jeg sagði yður, að jeg 
færi til föðursins; því að faðir minn er mjer meiri“; 
álíka mundi nú hinn sofnaði vinur vor ávarpa oss, 
ef vjer gætum numið mál hans: „Ef þjer elsk- 
uðuð mig, þá gledduzt j>jer af J)ví, að jeg er kom- 
inn til föðursins, til míns föður og yðar föður, til 
míns guðs og yðar guðs, gledduzt af })ví, að jeg er 
nú heim kominn til drottins mins og allra vor end- 
urlausnara, Jesú Krists; því jeg á þar miklu betra*. 
Já, sálaði vinur vor! er vjer nú kveðjum í seinasta 
sinni í dag, kveðjum í von um, að fá að sjá þig 
aptur; að vísu grátandi —því ástin krefst rjettarsíns 
—? en þó glaðir í anda fylgjum vjer þjer að býli 
grafarinnar; vjer tregum þig, en fögnuin þó lausn 
þinni; því vjer elskum þig enn, svo vjer af hjarta 
unnum Jijer þeirra sælu umskipta, sem orðin eru á 
liögum þínum. Konan þín, sem sárastan hefur nú 
harminn að sekkja, hún ætlar að stunda hjer eptir, 
eins og hingað til, að vera öflug í Jesú trú og von- 


14 


inni um f)aö, að, eins og hans gu&dómlegi kraptur 
fullkomnaðist í vanmætti hennar, til |>ess hún gæti 
staðiö undir krossinum með þjer á j)ínum síðustu og 
þungbæru jjjáningastundum, oggjört þjer liannljett- 
bærari með þrautgóðri aðhjúkrun og hluttekningar- 
samri ástúð, svo muni hann einnig hjer eptir reyn- 
ast sjer styrkleikans og kraptarins guð; þessi von 
er það, sem styrkir og gleður liana* Hún er viss 
um |>að — því ekki vinnur dauðinn á hinni hreinu 
ást —, að þú munir nú með ástríkri Iduttekningu 
hugsa til sín, líta ofan til sín, þar sem hún stendur 
eptir stríðandi og mænandi upp til f>ín sigri hrós- 
andi; hún er viss um það, að j)ú nmnir nú með 
himneskri málsnilld og andagipt, þar sem þú ertað 
engli orðinn og sjer j)íns föður andlit, biðja fyrir 
sjer, að trú hennar ekki þrotnf, að Ijós vonar og 
huggunar skíni henni í öllum hennar einstæðings 
og sorga myrkrum á veginum, sem enn þá er ó- 
farinn til þín, unz henni að stríðslokum rennur til 
fulls upp ljós eilífrar sælu, og tárin, sem hjer runnu 
og drottinn taldi, verða eilíflega af þerruð í sæluni 
samfögnuði hjá þjer og öðrum, sem hún j>reyir, og 
farnir eru til guðs staðar á undan þjer; þá þykja 
þau ekki liafa verið of mörg, þegar til uppskerunn- 
ar kemur. 5ess muntu, sálaði vinur vor! nú þegar 
sæll reynsluvottur orðinn, hvílik gleði þjer er það, 
eptir afstaðna hjervistar mæðu, að þinn skarpskyggni 
andi fær nú við ljós eilífðarinnar grant og skýrlega 
skoðað og skilið speki og gæzku guðs með hand- 
leiðslu hans á þjer í gegnum lífið, einnig með þær 
ströngu og langvinnu þjáningar, sem leiddu þig til 
dauðans. Jví óskiljanlegra þjer máske hefur verið 
það, hvað til þess kæmi, að hönd hins algóða föður 
legðist svo þungtá þig, því fagnaðarsælla mun þjer, 
að fá það nú skynjað; tilgangur þrautanna ogharm- 


15 


kvælanna, sem þú leiðst, blasir nú í himneskri ljós- 
birtu fyrir sjón ancla þíns, sem frá sjer numinn af 
heilagri aðdáun drýpur niður í þakklæti, lofgjörð og 
tilbeiðslu fyrir básæti almiskunarans; því meir sem 
það liefur orðið að taka á þína kjarkmiklu og frjáls- 
lyndu sálu, að búa í veslum og þjáðum líkama hin- 
ar seinustu stundir bjerveru þinnar, sem bannaði 
alla jarðneska atorku og lífsgleði, með því inndælli 
sælu - tilfinningu fagnar þú nú lausn þinni, og þeim 
andlega bráðþroska undir eilífðiria, sem þjáningarn- 
ar áunnu þjer; því tilfinnanlegri þjer var reynsla 
trúarinnar, því sæluríkara er þjer nú hnoss dýrðar- 
innar; því harðari orustan, því fegri kórónan. Vjer 
óskum þjer til blessunar; því vjer vitum, að þeir 
eru sælir, semí drottni deyja; þeir geta livílzt eptir 
vinnu sína og verk þeirra fylgja þeim. 

Uið rjetta langlífi er ekki kornið undir því, að 
telja mörg ár á baki, heldur hinu, að hafa með dáð 
og dugnaði varið lifsöflum sínum; og, eins og oss 
er það geðfellt, að sjá hinn lúna erfiðismann þiggja 
væran blund að kveldi eptir vel aflokinn starfa, 
eins er það Ijúft hinni æðri tilfinningu vorri, eptir- 
þreyjandi samferðamanna þinna, að vita þig hafa 
fengið Ijúfa og væra hvíld; því þú varst orðinn 
hennar verður og þurfandi. J>ú vannst, meðan dag- 
urinn entist; þú sáðir í andanum, og þar sem þú 
ert nú kominn muntu af aridanum upp skera hið 
eilífa lífið; auðug uppskera bíður þín á blómvöllum 
eilífðarinnar. Guði sje lof, sem þjer hefur sigurinn 
gefið fyrir son sinn, Jesúm Krist, sem hefur frelsað 
þig frá öllu illu til síns hlmneska dýrðarríkis. I 
friði hvíli dupt þitt í sínu dimma heimkynni. Frið- 
ur guðs umfaðmi sálu þína. Friðurguðs og miskun 
hans sje með oss öllum til eilífs lífs. Amen! 




16 


IV. 


R Æ Ð A, 

flutt í Ljósavatns-kirkju, 19, dag júním M 
af presti J ó ii i ICristjanssynl. 


í Jesú nafnil 

Eilífi, heilagi, sæli kærleikur! láttu leiðandi og 
stjórnandi speki, láttu huggunar- og máttar-anda f)inn 
hefja og styðja hugsun vora, en helga og fullkomna 
tilfinningar hjartna vorra, svo að vjer eignumst þá 
sælu viðurkenningu^ aj í f)jer lifum, erum og hrær- 
umst vjer, svo vjer þekkjum vísdómsráð þitt og til- 
högun í lieiminum, og unum f>ví með allri staðfestu 
hjartans, livort heldur f)ú gefur, eða sviptir hjer á 
jörðu, en frnð eitt sje áhugi vor hjer í öllu, í and- 
streymi, myrkri og harmi tímans, að skyggnast um 
eptir þeim góðaveginum, að haga vel og forsjállega 
ferð vorri, að keppa með þori og þolinmæði, trú og 
von, trúir við verk köllunar vorrar í kærleikanum 
til þín og samfaranda vorra, að bústöðum friðar, 
ljóss og sælu. Guð vor faðir! án fnn megnum vjer 
ekkert. Sendu anda huggunar þeim, sem gráta og 
syrgja; anda máttar þeim, sem ætla að vanmegnast 
undir byrðinni í hita og erfiði dagsins. Gef oss öll- 
um speki hjer að ofan, svo að hinn sári harmurvor 
yfir missi þess úr samvist vorri, sem hjer er lagður, 
snúist í blíðan trega. Guð lifanda og ekki dauðra! — allt 
gjörir þú vel; þeir lifa allir hjá þjer —; minntu oss 




17 


á þaft, aft jþu hefur sætt heiminn við sjálfan þig, 
svo að vjer ekki hræðumst, heldur með djörfungu 
aðhyllumst hann, sem er frumburður dauðra og 
frelsari heimsins, hann, sem mælt hefur: „Hver, sem 
trúir á mig, skal lifa, þótt hann deyi“. Og það var 
oss betra, að hann íæri hjeðan; því andinn segir oss, 
að þeir eru sælir, sem í drottni deyja; hann hefur 
til búið þeim nýja vist í því ómælilega, dýrðlega 
föðurhúsi; þar er hvíld frá þrautum; þú gefur oss 
sælu á himnum , eilííi kærleikur! þangað kallar þii 
oss í blíðu og stríöu, gleði og hryggð: „Komið!“ og 
vjer komum^ og verk vor fylgja oss. Amen! 

ITjer er þá vottur alvöru lífsins. Súalvarahef- 
ur snortið oss alla, sem hjer erum, og vjer getum 
hvorki, nje viljum leyna lienni. Söknuður, hryggð, 
harmur liafa gripið oss, og vjA* láum það ekki hver 
öðrum. Hingað höfum vjer, ^gfarendurnir og sam- 
farendurnir á jörðu, áöur að horfið, til þess að lofa 
og vegsama guð sameiginlega með bænum vorum, 
söngum og hans heilaga orði, til þess að helga öll 
vor lifssambönd, og biðja oss blessunar af hæðum; 
hingað höfum vjer komið glaðir, og glatt oss yfir 
miskun drottins, frá hverjum öll góð gjöf kemur; 
mæddir, og fengið endurnæringu; hugsjúkir, og varp- 
að áhyggjum vorum á hann; hrelldir, en þyrstir ept- 
ir rjettlætinu, og fengið svölun af lindum lífsins í 
orði friðþægingarinnar; syrgjandi, og huggazt. Og 
þó hús þetta sje oss nú einmitt sorgarhús, þá vit- 
um vjer samt, að oss einnig nú er gott að vera hjer. 
En — (( það er áfjœtur hlutur, cið hjartað sje 
staðfast” 

Jeg hef mælt orð þau, sem jeg vil ætíð varð- 
veita í minni mínu, og einmitt í þessum hryggðar- 
sporum, og minna yður áhið sama, vinir mínir! með 
hverjum jeg syrgi syrgendum, með hverjum jeg græt 

2 


18 


grátendum. Jeg hygg, aö f>essi orö postulans eigi 
einkar - vel viö hryggö vora aö þessu sinni. Með 
staÖföstum hjörtum skulum vjer þá fyrst viröa fyr- 
ir oss, liver hinn framliðni sje, sem hjer er 
lagöur meöal vor. Jað er maöurinn með staöfasta 
hjartaö, það er hann Guöni Hallgrímsson. Jeg 
þarf ekki aö minnast á þaö við yöur, hvílíkur maður 
hann var, og hvernig oss reyndist hann i íjelagi 
voru; söknuöur sá og hryggð, sem hjer Irýr meö 
oss^ er vjer sjáum honum á bak, er vottur þess, 
að maöurinn og mannkostir hans vaki yður íminni; 
og ætíð, þegar jeg heyri merkismanns og góös manns 
getiö, þá mun hann koma mjer í huga. Sálargáíur 
hans voru fjörugar, hugsunin stööug, ljós og víðsýn, 
orðfærið stutt, þrekmikiö, gagnyrt og heppið; að 
hyggindum mun hann hafa átt sjer fáa jafningja 
meöal ólærðra manna; hann virti lærdóm og vís- 
indi. En því að eins virðum vjer miklar gáfur, að 
þeim sje varið vel; því að eins elskum vjer mann- 
inn, sem liefur þegið þær af guði, aö hann fari með 
þær eins og guös gjöf. Og sá er heiður hins fram- 
liðna, að hann matti þaö, að elska Krist, meira allri 
þekkingu. Sem kristinn maður elskaði hann og 
lagöi stund á það, sem er sómasamlegt, afspurnar- 
gott, dyggðugt, hrósvert, kærleiksfullt og heiöarlegt. 
^annig var hann í köllun sinni: Sem bóndi var 
hann umhyggjusamur og framsýnn, stjórnsamur og 
starfsamur; iðjusemi hans var óþreytandi; og hann 
leit í öllu verki sínu ekki að eins á sitt, heldur og 
á annara; hann var hjálpsamur og ráðhollur, þá hann 
var kvaddur til ráðuneytis, og minntist þess ætíð, að 
w endann skyldi í upphafi skoða“; það var því sem 
fátt kæmi honum með öllu óvart, eða gjörði hann 
ráðþrota. Sem hreppstjóri, hverju embætti hann að 
dugaði með allri árvekni, var hann góðráður, einarð- 



19 


* 


ur, framsýnn og fylginn ; ljet liann og ekki ómök 
nje ferðalög’, sem opt voru, ef til vill, heilsu hans 
uin megn, vaxa sjer í augum, eföörum, eöa alinenn- 
ingi var gagn í. Um hann sem sáttanefndarmann 
hjer í hrepp er óhætt að fullyrða, að hann leitaði 
þess, að semja frið milli missáttra með lægni, og 
sýndi í viðleitni þeirri mestu sanngirniselsku. Vjer 
viljum lýsa honum eins og hann var, og ætlum oss 
enga hræsni að mæla ; það eitt sæmir, og ekki sízt 
um þennan mann, sem var bæði orðvar, hreinskil- 
inn og hataði hræsni. Svona var hann í liinu al- 
menna, svona gafst oss hann, meðan hann dvaldi 
með oss. En mundu margir verða jafningjar hans, það 
liann var sem eiginmaður um 30 ár jafnlyndur og ást- 
úðlegur, nákvæmur og umönnunarsamur; mundi þetta 
ekki vera oss öllum égleymanlegt, sem þekktum til 
á heimili hans. Aptur var hann sem faðir blíður og 
siðavandur, og báru synir hans menjar þess; og vjer 
óskum og vonum, að sá þeirra, sem með oss lifir, 
gangi í fótspor föður síns í öllu góðu verki; uni 
hinn, sem var kallaður til tignari vinnuí æðraheimi 
á fegursta æíiskeiði, í skóla lands vors, fiegar út- 
lærður og undirbúinn til upphyggilegs og ágæts líf- 
starfsmeðal bræðra sinna, um hann vitum vjer, að hann 
varð harmdauður skólabræðrum sínum, saknaður af 
kennurum sínum; en sjerhvert viðkvæmt hjarta mun 
hafa kennt til með við það viðkvæma sárið, sem for- 
eldrahjartað særðist; f)ó er ætíð sætt eða sárblítt, að 
syrgja góðan. 

Ekki gleymdi þessi sæli framliðni gestrisninni, 
og ætíð var að hitta fyrir sömu hógværðina, skemmtn- 
ina og ljúfmennskuna, f)ar sem hann var. x\ liinn 
bóginn var hann vinavandur, en vinfastur og í vin- 
áttunni einlægur. 3>essi er maðurinn, sem rjetti mjer 
með framúrskarandi tryggð liðsinnandi hönd, |)egar 

2* 


20 


4 


jeg fyrst, áður ókunnur, kynntist hjervið, og aldrei 
hef jeg síðan f)urft að sakna hollra ráðahans; hann 
reyndist mjer blíður og bróðurlegur í vináttu sinni, 
og aldursmunur okkar mátti eigi hið minnsta raska 
f)vi; höndin hans deyjanda táknaði loks sömu trú- 
festina, og andinn sama hugarfarið. Nú er hann 
lagður hjer framliðinn, og sú röddin, sem skær, 
karlmannleg, þó blíð, Ijet endurldjóma í húsi þessu 
hjartansmál hinna andríku skáldanna, sú röddin er 
nú þögnuð, röddin, sem hreif tilfinningar vorar, og 
efldi andakt vora. 

Jannig er það auðskilið, að það er tilfinnanlegt 
harmsefni fyrir oss, að má nafn manns þess úr tölu 
lifanda á jörðu, og að skýla jarðmyndum hans í 
skauti hennar, sem vjer í hjörtum vorum virðum og 
elskum, sem vjer söknum á hverjum fundi vorum 
hjer, sem á heiður skilinn fyrir starf sitt í lífinu. 
En með staðföstum hjörtum skulum vjer einnig 
gæta þess_, að einmitt það hið sama, sem hefur vald- 
ið oss söknuðinum og hryggðinni, geymir í sjer hugg- 
unarefnið lianda oss. 

3>essi maður, sem guð gaf hæfilegleika til að 
starfa mikið í köllun sinni, verzlaði punduin sínum 
með alúð eptir þeirri köllun; vjer skulum því ekki 
horfa eptir honum liðnum úr lífinu með söknuði ein- 
ungis, heldur og með öruggleika trúarinnar og von- 
arinnar, vjer skulum fagna því, að hann er farinn 
fram á nýtt stig fullkomnunarinnar. Hann hefur ekki 
vikið að eins fyrir harðri nauðsyn veg allrar verald- 
ar, heldur hefur guð, umbunarinn þeirra, sem leita 
hans, kallað hann, til þess að meðtaka endurgjald 
trúrra þjóna, til að setja hann yfir meira, til að fá 
honum tignara starf annarstaðar í ríki sínu, til að 
gjöra liann dýrðlegan á liimni dýröarinnar. Sem 
kristinn maður hafði þessi framliðni lært að lifa spar- 


4 



21 



lega ? rjettvislega og guðrækilega í héimi |)essum, 
og í þessu tilliti skulum vjer hlusta á f)á fagnaðar- 
riku bæn frelsara vors og friðfíægjara til sins fööur 
ogvors föður: „Faðir! jeg vi! ? að þeir, semþúgafst 
mjer, sjeu hjá mjer, svo þeir sjái nrína clýrð, sem 
þú gafst mjer“. Vinur vor er farinn á burt og iðjar 
með Kristi, sem er ímynd veru guðs og geisli hans 
dýrðar; hann sjer þar augliti til auglitis, og vinnur 
í skærri guðdómlegri samvist. Andinn, sá eilífi, 
heilagi andi guðs, sem upplýsir oss og helgar, sem 
leiðir oss til guðsríkis og til erfðar með heilögum í 
Ijósinu, hann segir oss: „Sæll er sá, sem í drottni 
er dáinn, hann hefur fengið hvíld frá þrautum lífsins“. 

3?egar vjer erum búnir til þess, að fylgja jarð- 
myndum þessa manns tilhvíldarstaðarins, þá getum 
vjer ekki látið það óáminnzt, að byrði lífsins lagðist 
opt þungt á herðar honum; en hann bar hana með 
guöeíldu þreki og þolinmæöi. Nú er byrðinni Ijett 
af; með burtförinni er honum þannig íluttur til al- 
gjörðrar eignar sá fagnaöarboðskapur: „Komið til 
mín, þjer, sem erfiðið, og rnæðizt undir þtingum byrð- 
um, jeg vil veita yður livíld og endurnæringu“. 
Sjúkdómur eyddi lífsmagni líkama hans, og sárar 
þrautir þjáðu hann um næstu missiri; nú hefur liann 
fengið græðsluna, hvíldina sætu, sem enginn sársauki 
raskar. Sorgin og harmurinn hittu liann líðandi og 
stríðandi nærri svo óvænt; nú er hann huggaöur; 
góöur sonur hefur þegar tekið á móti ástríkum föð- 
ur; og liver dauðleg tunga mundi geta skýrt frá 
fögnuði þeim, íögnuði útvaldra, sem ekki hefur auga 
sjeð, nje eyra heyrt, fögnuði ástvina, erþeir hittast 
á himni sælunnar. 

J>ess vegna fylgjum vjer verkamanninum til 
hvíldar eptir erfiði lífdagsins með sárum söknuði og 
virðingu; en með staðföstnm hj'örtum; þvívjerunn- 




22 


um honum fengins sigurs, unnum honum hvildarinn- 
ar og tignarlegra starfa; vjer unnum honurn dýrð- 
legrar fullkomnunar og guðlegs fagnaðar í himnaríki 
gubs og Krists; þangað hafa verk hans fylgthonuin, 
þrek og f)or, staöfesta og öruggleiki, þolinmæði og 
afneitun, trúlyndi og hógværð; þangað hafa þessar 
kristilegu dyggðir fylgt honum,, reyndar og eíldar í 
eldi þjáninganna til fullkomnunar í trú, von og kær- 
leika. 

Fylgjum jarðmyndum hans til grafarinnar með 
söknuði, en stcidföstum hjörtum og þakklátum og 
grátglöðum; geymum þar minningu heiðarlegrar lífs- 
iðju vors burtfarna vinar, og snúum nú með alvöru 
og athygli hugum vorum að dagsverki sjálfra vor, 
að því, hvað oss ber að gjöra, og til hvers vjer er- 
um kallaðir; athugum það ? að vjer erum kallaðir til 
þessað vinna hjer ájörðu, meðan dagur er, þannig, 
að vilji hins heilaga verði við öll verk vor svo á 
jörðu, sem á himnum; aö vjer erum kallaðir til þess 
að bera með auðsveipni og þolinmæði þann kross, 
sem guð leggur á, og ganga með þori og hugprýði 
fram í stríðinu, sem hann ætlaði oss að lieyja, og 
með staöföstu, óþreytanlegu kappi leita þess, að efla 
vora betrun, gjöra oss hætilega til íbúðar heilags 
anda, sem leiðir oss og styrkir til að eignast æðri, 
sælli og sívaxandi þroska veru vorrar, til að eignast 
fullkomnun andans í sjálfum oss, fullkomnun í speki 
og heilagleika, rjettlæti og kærleika, trú og von; 
athugum það, að vjer erum kallaðir til að herjast 
góðri baráttu, og fullkomna skeiðið, og meðtaka 
svo kórónu lífsins, sem oss er geymd fyrir Jesúm 
Krist, vorn drottinn, endurlausnara og friöþægjara 
heimsins. 

Að eins um lítinntíma skiljum vjer hjer að sýni- 
legri samvist; „Anda, semunnast, fær aldregi eilífð 



23 


að skilið^. tíjer kveðja þig, heimfarni vinur! vinir 
þínir með sárum söknuði; en með virðingu geyma 
þeir minningar þinnar í hjörtum sinum; hjer kveður 
f)ig sonur, og vill geyma verðuga minningu góðs 
föður, staðfastur í góðum verkum; hjer kveður þig 
hugprúð, trúföst og blíð kona, sem var eittmeðþjer 
í kærleikanum og öllu góðu verki, og unir þar öll 
sem þú ert, í samvist þess heilaga kærleika. 

Eilífi kærleikur! sendu henni ancla huggunar, 
vertu liennar athvarf í biðinni; þegar liefurþúímörg 
ár vígt liana með krossinum, og hún gekk í fótspor 
frelsara síns með aðdáanlegri þolinmæði og staðfestu, 
afneitun og öruggleika; styrktu hana og blessaðu; 
þinn kærleikur og frelsandi náð er öll hennar löngun 
og umbun; gef henni það, að fagna og vera glaðri, 
unz fögnuðurinn verður fullkominn, og þú þerrar öll 
tár af augum hennar, og eigi skal til vera harmur, 
nje pína, njeþjáning, nje söknuður, nje dauði; þeg- 
ar allir þínir trúlyndu þjónustumenn, allir, sem gott 
hafa gjört, öðlast heiður, vegsenul og frið. Guð, 
huggarinn! huggaðu oss alla. Amen! 

fe Nú vel í herrans nafni” 
vígjum vjer líkama þinn, sæli framliðni! til rósemi 
og hvíldar í skauti jarðarinnar. Náð, friður, sæla 
og himnesk blessun hvíli yfir anda þínum, sem á 
eilífan bústað á liimnum. í nafni guðs föður, sonar 
og heilags anda. Amen! 


r 




24 



Gínðiii Uallgrímsson. 


ílvort er hjer gráts 
eða gleði efni? 
Dregur œ dauði 
tdöpur harma - 
ský á Iifshimin 
lifandi vina, 
þegar hinn góði 
til grafar hnígur. 

Hvort er hjer gráts 
eða gleði efni? 
Dýrðlegri sjón 
sá ei nokkur, 
en guðefldan mann 
geði traustu 
helstríð harðasta 
heyja og sigra. 

Lengi mændir j>ú, 
liðni vinur! 
hörðum helsóttar 
hlekkjum reyrður 
ódöprum augum 
anda trúaðs 
eptir uppruna 
æðra lífs sólar. 


Nú ertu leystur 
frá lífs mæðu, 
genginn til gleði 
á guðs himni, 
þangað, sem von 
vora þyrstir 
að uppsprettulind 
allrar vonar. 

Fagni því ættmenn 

% 

og ástvinir 
fögnuði })ínuni, 
og })akki drottni, 
er gaf |>ig slíkan, 
að getur þeiin aldrei 
ininning |>ín 
ur minni hðio. 

Mun og minning }»ín 
meðal allra 
jþeirra, sein þekklu 
þíg, æ lifa 
í þeirri ósk, 
að ætti marga 
verkamenn slíka 
víngarður drottins. 


J>ví fleiri sem af vinum voruni 
verða fluttir í sæluheim, 
æ |>ví glaðari gleggri sporum 
göngum vjer helveg eptir þeim; 
j>eir eru hlóm á blíðheims strönd, 
sem blasa við himin-fúsri önd. 

Björn Halldórsson . 










» 






•• 




* 







\ 






I 


V 
















( 


* 

















* 






























Lbs - íslandssafn 











































flfel 


. r* - 

•í * • 






* 


■r f ' j . .v ... 

V - v::'.-.v:: • 








v- 


», • * • 


• ■ 


■» * • a . 


*■ 


- * 




•V 4 


-* .k 


■ m 


• — 




i : .:v 


••í- . ' í'-ó 1 • ' f *•'*»•»** 


é 


